iimciningtn. 

Múnaðarrit til duðnings lcirkju og kristindómi íslendinga. 
gejið út af liinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 

RITST.TÓRI JÓN BJAliNASON. 



17. ákg. WINNIPEG, DESEMBER 1902. nr. 10. 


Tvenn ny jólaljóð 

eftir séra Steindór Briem. 


I. 

(Lag: 1 dag eitt blessaÖ barnið er.) 

1. Kom blessuð til vor, blíða nótt, 
þú bjarta, fagra’ og skæra! 

Þú rennr upp svo hœgt og hljótt 
oss hita’ og ljós að foera. 

Já, ljós af himni ljómar nú 
um land og haf og sveit og bú 
og þorp og bœ og borgir. 

Nú er í hverju húsi bjart; 
nú hörfar burtu myrkrið svart ; 
nú sefast allar sorgir. 


2. Nú eru jól um alla jörð 
á alls kyns tungumálum; 

nú greinist líka herrans hjörð 
frá heiðnum rnanna sálum. 
Þeitn trúuðu’ er í hjarta heitt, 
en hinir finna ekki neitt, 
er guö á himnum hata. 

Þeir hátíð enga halda’ í kvöld, 
því hjörtun eru dauð og köld. 

, ,Mein þeim, í myrkr rata. “ 

3. En þótt eg ætti allan heim 
og auðlegð hans og gengi, 



46 


eg finna myndi’ af fögnuð þeim 
ci fulla huggun lengi. 

Því heimr bráöum hverfr mér 
og héðan burt eg snauðr fer. 

Ó, tómt er trúlaust hjarta, 
er af því, sem fyr’ augun ber, 
neitt annað betra’ og fegra’ ei sér 
en syndamyrkrið svarta. 

4. Sjá, litlu börnin kát í kvöld, 
hin kæru mannkyns-blómin, 
þau hræðast engin glœpagjöld; 
þau gleðr jólaljóminn. 

í huga þeirra’ og hjarta’ er bjart; 
já, hjörtu þeirra gleðr margt. 

Ó, blessuð, blessuð jólin. 

Þið gleðjið börn og góða menn, 
ó, góðu jól! þið komið enn, 
og jóla signuð sólin. 

5. Ó, Jesús, heims og hiinins sól, 
í heitninn komst nú niðr 

og gafst um leiö hin glöðu jól. 
Guðs velþóknan og friðr 
í heiminn kom með komu þín. 
í kvöld þú lítr inn til mín 
með nýrri náð og mildi. 

Ó, jólabarnið, þökk sé þér. 

Vér þökkum og þig lofum vér 
svo margfalt ntinna’ en skyldi. 


6 . Þér lof sé, Jesús, jólábarn, 
á jörö er hér komst niðr 
að safna oss um heitnsins hjarn. 
Þín hjörðin auðmjúk biðr: 

Ó, blíði Jesú, blessa þú 
vor börn og gef þeim sterka trú; 
gef trú og traust oss öllum 
og bljúga’ og milda barna-lund 
og blíða von um endrfund 
hjá þér í himnahöllum. 



'47 


II. 

(Lag: Nú litlu vakna blómin or litast um á grund.) 

1. Nú litlu fagna börnin, því ljósin skær og björt, 
þau loga svo, aö hvergi ber á skugga. 

Þess gætir ei hiö minnsta, þótt nú sé nóttin svört 
og nátt-tjöldin breidd fyr’ alla glugga. 

2. Já, nú er undra-fagrt og bjart í hverri borg, 
í bœjum, höllum, fátœkleguni kofum. 

Nú gleði’ er hjá oss inni, en ei hin minnsta sorg, 
og allir af hjarta guð vér lofum. 

3. Nú litlu gleöjast börniu, því lítið barn er. fœtt; 
því litla barni fagna heimsins þjóðir. 

Það ber af öllum öðrum, svo inndælt og sœtt. 

Vér eigum þaö; það er okkar bróðir. 

4. Já, gleðjizt, litlu börn mín, og gleði sýnið vott, 
og göfgið drottin. Prísi’ hann allir lýðir. 

Hann gefr ykkr jólin og Jesúin og allt gott, 

og jörðina’ og himininn um síðir. 

5. Það barniö, sem vér fögnuin og fœddist nú í nótt, 
það náð af himnum flutti til vor niör. 

Þá náðina að ofan gat enginn annar sótt. 

Nú er hér guðs velþóknan og friör. 

6. Já, barnið unga fœröi oss frið á þessa jörö; 
þann fögnuð hirðutn drottins engill boðar. 

En barnið, það varö hiröir, og hans vér erum hjörð, 
og hjörtun hann rannsakar og skoðar. 

7. Ó, geymið vkkar hjörtu svo hrein og góð og blíð 
og haldið ykkr æ á drottins vegi. 

En ljósið drottins oröa, um lífs ykkar tíð 
það lýsi’ ykkr. — Gangið sem á degi. 

---V - 

Jólin í Betleliein. 

Illustrated llomc Journal. Louis Wagner. 


Betlehem, Davíðs borg, þar sem Kristr, frelsarinn 
fœddist, hinn lang-merkasti fœðingarstaör á jörðinni, cr lítil 



4 « 

lnótiegt þorp, sem ekkert þaö hefir viö sig hiö ytra, er veki 
aödáun manna nú fremr en í fornöld. Allt þar umhverfis er 
óbreytt frá því, er áðr var. Sömu merkrnar og sama loftið 
þar uppi yfir eins og forðum, þá er birta drottins ljómaöi á 
þeim stöðvum umhverfis fjárhirðana í nætrkyrrðinni og hinir 
himnesku herskarar englanna hófu upp lofsöng sinn til guös 
lrina fyrstu jólanótt. Svo lítil hefir breyting oröiö á siðvenj- 
um og ástœðum fólks í landinu helga á iiðnum öldum, að 
óhætt er að segja: Betlehem hlýtr að hafa litið út fyrir 
tveim þúsundum ára rnjög líkt því, sem það þorp lítr út nú. 

Hinn litli bœr stendr uppi í klettaás einum, sein er eins 
og skeifa í laginu. Þetta er í Júdeu-fjalllendi skamnrt frá 
Jerúsalem. Stræti bœjarins eru svo mjó, að vögnum verðr 
að eins með naumindum um þau ekið. Fólkstala í Betlehem 
er um 5,000. Eiginlega er að eins eitt verulegt stræti þar 
til — aðalstrætiö, en margir smástígir liggja út úr því í allar 
áttir og nijög óreglulega. Húsin eru úr gráleitum steini, og á 
þeim eru í stað glugga smuguop, sem lckað er meö rimla- 
hlerum. Svo gömul eru þau hús og óheilnæm, að í engu 
menntuöu landi þykir nú unanda viö önnur eins híbýli. 
Fíkjutré, olíutré og döðlupálmar vaxa á bœjarásnum. 

Pílagrímum þeim, er heimsœkja Betlehem, fer fjölganda 
með ári nverju. Að morgni jóladagsins, meðan allt fólk í 
voru landi er í fasta svefni, nema þar sem óttusöngvar tíðk- 
ast, leggja þúsundir pílagríma á stað frá Jerúsalem, gegn um 
Jaffa-hliðið, áleiöis til Betlehem. Sumir þeirra eru ríðandi; 
en sökum þess, hve afskaplega vondr er vegrinn og lélegir 
vagnar og hestar, kjósa flestir heldr að fara fótgangandi. Þá 
er til Betlehem er komið, þyrpast pílagrímarnir vanalega 
saman í Maríukirkjunni, scin stendr á torgi bœjarins og hefir 
reist verið fœðing Krists til hciðrs. Nokkrir úr hópi pílagrím- 
anna skunda þó oftast í mestu ákefð út úr bœnum til stöðva 
þeirra, er kenndar eru við fjárhirðana. Þar er þeim bent á 
blett einn helgan, þar sem engill drottins, niðr stiginn af 
himni, birtist fjárhirðunum. 

Geta má þess, að veðriö í Gyðingalandi er ávallt mjög 
iraprt í Desembermánuði, einkum J>ó að nætrlagi. Klerkr 



sá, sem bíör þar á víðavangi, á hélaöri jöröinni, til þess í býti 
inorgun þennan að taka á inóti pílagrímunum,hraðar því tíða- 
gjörð sinni sem mest hann má ; og óðar en hann hefir lýst 
blessaninni, sem endar með lofsöngsorðum englanna, flýta 
allir sér aftr inn í bœinn til þess að taka þátt í prósessíu bisk- 
upanna og prestanna. Allir klerkarnir ganga í skrautbúningi 
samskonar og sá var, er prestar fsraels báru á hátíðum. Þeg- 
ar patríarkinn í Jerúsalem kemr með föruneyti sínu, glæsileg- 
um, fjölmennum hópi presta, sem halda á stórum kertastikum 
og dýrindis-fánum, tekr prósessían sig upp. Síðan heldr hnn 
áfram beint til Latínu-kapellunnar og inn um aðal-dyrnar, 
sem eru svo þröngar, að ekki kemst þar inn nema einn maðr 
í senn, og svo lágar, að allir verða að beygja sig, jafnvel þeir, 
sem allra lægstir eru vexti. Svo sem við mátti búast liggja 
sérstök söguleg rök að því, að dyr þessar eru svona lágar. 
Kapelludyrnar voru fyrr rneir bæði háar og breiðar. En er 
Tyrkir til þess að særa trúartilfinningar kristinna manna tóku 
að ríða þar inn á hestbaki, var dyrunum breytt og þær gjörð- 
ar svona lágar og þröngar, til þess að helgidómrinn yrði ekki 
framvegis vanhelgaðr á þennan hátt. 

Sagan segir, að hin stóra kirkja, er stendr á torginu, hafi 
verið reist árið 340 af Koristantín mikla, fyrsta kristna keisara 
rómverska ríkisins. En líklegra þykir þó, að kirkjan sé ekki 
eldri en frá árinu 550, enda er til önnur sögusögn, er heldr 
því fram. Það er eiginlega stór klasi af húsum, með mjög 
óskipulegu byggingarsniði, sem tengd hafa verið saman, svo 
að úr því hefir orðið ein heild, og líkist þetta helzt kastala- 
virki. I þyrping þessari er Maríukirkjan, hin latínska og hin 
gríska, og enn fremr hin ermlenzku klaustr. Hið innra er 
kirkjan mikilfeng og tignarleg— ,,basilíka“ hennar með hin- 
um stórskornu korinzku súlurn. Fjórar raðir slíkra súlna 
mynda fimm ,,skip“ helgidómsins, og á veggjunum má sjá 
leifar af fögrum litsteinamyndum, er hafa átt að sýna ýmsa 
atburði í biblíusögunni og kirkjusögunni. En á margan hátt 
eru þó gangrúm kirkjunnar vanhelguð. All-títt má sjá þar 
börn á hlaupnm til og frá, svo og börn, sem eru að fljúgast 
á; en hins vegar liggja búandkarlar einatt sofandi við súlurn- 



15 ° 

ar o" hafa hinar víöu úlpur sínar fyrir ábreiSur. Þá hafa 
Cfrikkir os' sett upp vegg nm kirkjuna þvera til þess aS af- 
girða nokkurn part af henni tii sinna eigin persónulegu afnota. 
I þeim parti kirkjunnar cr inngangan í ,,fœ8ingarkapelluna“ 
svo kölluðu, vinstra megin við aðal-altariö ; cn uppi yfir því 
altari er gull-kross einn geysi-mikill með Kristsmynd á, og er 
þar svo frá litaskiftum gengið cins og myndin væri lifandi. En 
lampi einn einstakr er fyrir ofan í loftinu, og fellr þaðan dul- 
arfull glampandi Ijósbirta yfir altariö. 

Niðri í jörðinni, undir kirkjugólfinu á þessum stað, cr 
hvelfingarkapellan, þar sem Kristr samkvæmt sögusögninni 
var fœddr. I þeirri kapellu ertt guðsþjónustur haldnar allan 
jóladaginn,—frá því kl. io á aðfangadagskvöld og allt til tnið- 
nætr eftir jóladaginn. Þá endar patríarkinn í Jerúsalem þær 
í eigin persónu nteö því að syngja hámessu. Mannfjöldinn er 
miklu meiri en svo, að allir geti fertgið sæti. Þúsundunt 
saman sitja menn og standa á beru gólfinu. Munnmæli segja, 
að Kristr hafi fœözt í bergskúta einum.cr notaðr hafi verið fyr- 
ir fjárhús. Hinn upphaflegi hellir hefir stórum verið víkkaðr, 
og allar hliöar hans hafa ntenn skreytt með marmarahellum. 
Niðr úr lofti hvelfingarinnar hanga 32 skrautbúnir lampar, og 
varpa þeir ljósbirtu j'fir málverkin á veggjunum. A þessttm 
stað gjöra allir pílagrímar bœn sína á jóladaginn. Þar endar 
prósessían. Jatan, sent barnið helga hvíldi í, er nú ekki 
framar sýnd eins og áðr tíðkaðist ; lögðu pílagrímar þá í jöt- 
ttna fjölda vaxbrúðna og mynda, sein þeir vígðtt á þann hátt 
og höfðu svo aftr ntcð sér heirn til sín. Staðrinn, þar sent 
jatan á að hafa veriö, er þó merktr með stórri silfrstjörnu og 
þessari latínuáskrift : Hic r/c virgine Mctrict fcsns Chrisius 
natus est (Hér fœddist Jesús Kristr af Maríu mey). En 
stjarnan og letriö er mjög máð af hinum óteljandi kossum 
hinna guðrœknu pílagríma. Öðrum megin við stjörnuna 
stendr lítið altari, sem á að minna á blettinn, þar sem austr- 
lenzku vitringarnir veittu barninu tilbiðjandi lotning. 

En yfir jólahátíðarhaldinu öllu í Betlehem standa tyrk- 
neskir hermenn á verði. Þeir standa þar í fylking, hafa vak- 
anda auga á prósessfunni og varna því, að hinir grísk-kaþólsku 



og rómversk-kaþólsku prestar, munkar og pílagrímar komist í 
ófrið. Þannig safnast þjónar páfans og áhangendr Múha- 
ineös saman á afmæli Krists í Betlehem, fteöingarstaö hans, 
— en því miör er þar ekkert, sem minnir á sannkristilegt 
jólahald •- á staðnum, þar sem frelsarinn fœddist öllum 
mönnum. 


Drottinn kallar. 

1‘rcJikan eí’tir séra lljörn B. Jónsson. 

(Flutt í Fyrstu lút. kirkju í Winnipeg, 21. Sept. 1902, og birt hér 
eftir áskoran frá ritstjóra ,,Sam.“) 

'í'exti: I. Sanníelsbók, 3. kap. 

(Meginmál og niðrlag frá síðasta blaði.) 

Þegar eg lít í kring um mig og hugsa um ástand mann- 
anna á jörðinni, dylst mér ekki, að ástandið er víða nú engu 
tietra en hjá Gyðingum á dögum Elí. ,,Orð guðs er sjald- 
gæft“ víða, víöa. Fáfrœði, villa og volæði yfirgnæfir í 
mörgum löndum. Jafnvel hjá oss kristnum mönnum fer margt 
afvega ; kirkjan sjálf er víða í niðrlæging sökum synda meö- 
lima hennar og misbrúkunar á embættum hennar hjá starfs- 
mönnunum að dœmi þeirra Hofní og Píneasar, Elí-sona. 
,,Guðs orð er sjaldgæft“ nú eins og þá. Og þó er drottinn 
ávallt að kalla, alveg eins og hann kallaði á Samúel. En 
því miðr heyra svo fáir með sömu heyrn og Samúel ; svo 
dauðans fáir svara, þegar drottinn kallar, og segja: ,,Tala 
þú, drottinn, því þjónn þinn heyrir. “ Guði sé þó lof: 
nokkrir heyra og hlýða; já, tiltölulega fleiri en nokkru sinni 
áðr fylgja dœmi Samúels, þegar drottinn kallar. I heilögum 
krafti hins sjálfsafneitanda kærleika fer heill skari kristinna 
votta út um heiminn víðsvegar til að prédika réttlætið og 
hjálpræðið í Jesú Kristi, og lengra inn í villumyrkrið en 
nokkru sinni áðr voga þessar guðs hetjur sér með ljós sann- 
leikans. Með heilagri gleði má öll kristnin lofsyngja yfir 
árangri kristniboðsins á yfirstandandi tíð. En þó vantar 
mikið á, að vér kristnir menn gjörum skyldu vora, þessa 
oeðstu skyldu, að verða við hinni sfðustu áskoran vors bless- 



T53 

aöa frelsara, a'ð gjöra allar þjóöir aö lærisveinum. Drottinn 
er aö kalla, en allr þorri fólks heyrir ekki, þó hann kalli. 

I annan staö er líka heinrrinn farinn að kalla á oss 
kristna menn aö koma og bjarga sér. I'ranr á nýliöna öld 
voru kristniboðar útilokaöir frá stórum flákum heimsins. En 
nú hefir svo að segja alir heimrinn opnaö dyr sínar, svo krist- 
indónrrinn getr fengið aö ganga inn. Eymdin óunrrxöi- 
lega hjá heiðnum og hálfheiðnum þjóðunr kallar á oss. 700 
milíónir heiðingja kalia ; 175 milíónir Múhameðstrúarmanna 
kalla ; átta milíónir Gyðinga kalla. En svo sár-fáir koma, 
þótt kallað sé. I sunrum löndum er ekki nenra einn trúboði 
fyrir hverjar 400,000 sálir. I Sýrlandi, Persalandi og Kóreu 
þyrfti að nrargfalda trúboðatöluna 50 sintrum; í Indlandi, 
Tyrklandi og Japan 100 sinnunr, og í Kína og Afríku 1,000 
sinnum. Kínaveldi kallar á oss tneð sínar 398 milíónir sálna; 
Indland kallar trreð 288 nrilíónir sálna; Afríka kallar rneö 206 
milfónir sálna; Japan kallar meö 40 milíónir sálna; og frá 
íillunr eyjiinr hafsins er á oss kallað. Svo hcfir mönnum tal- 
izt til, að á klukkustund hverri deyi 1,200 nranns í Kína, 800 
í Indlandi, 600 í Afríku, og í öllutn heiðnum löndunr til 
samans 3,600. Og af þeim hefir ekki nema í nresta lagi 
eitrn af tíu heyrt getið unr sáltthjálparvonina í Jesú Kristi. 
Og vér ! vér, senr höfunr þá einustu von við aðkotrru dauðans, 
aö guð miskunni oss fyrir Jesúnr Krist og vér fyrir friðþæging 
hans hljótum eilíft líf,—vér, setn huggunarlausir værutrr við 
dattða vina vorra, ef ekki hefðunr vér fyrirheiti Jesú unr sanr- 
fundina í paradís,—vér getum þó vitað brœðr vora deyja 
svona og syrgja svona lruggunarlausa og vonlausa. Það er 
eitthvað bogið við heyrn kristinna nranna, þegar þeir hevra 
hvorki guö né nrenn kalla. Sífellt er t. d. verið að kalla á 
kristna nrenir og biðja þá að styrkja trúboðana til fararinnar 
út í nryrkrið og þjáningarnar og dauöann, setrr fjölda þeirra 
bíðr í fjarlægu löndunum; en sá styrkr fæst ekki. Til jafnað- 
ar er sagt að meölinrir kirkjunnar í Ameríku gefi árlega 
þrjú cent hver til kristniboðs nreðal heiðingja. Ekki 
tíundi hver nraðr gefr nokkurt cent. Og hvernig ætti nraðr 
þó að geta gjört sér vini af manrmon ranglætisins, svo hann 



153 


vi 5 burtför sína héöan veröi tekinn í hinar eilífu tjaldbúöir, ef 
ekki á þann hátt, aö veröa samverkandi með Kristi í frelsan 
mannssálnanna, meö því aö styrka trúboðiö ? Hvaða elska 
cr það til frelsarans, hvaða kærleikr er þaö til aumstaddra 
brœðranná, þó hún komi upp á þrjú cent ? Munurn vér ekki 
allir verða að blygðast vor á efsta degi fy rir að þurfa að svara 
dómaranum: „Eghafði þriggja centa, eða fimnr centa, eða 
tíu centa virði af ást til frelsara míns og syndaranna, sem 
hann dó fyrir. ‘ ‘ 

Kristniboðið meðal heiðingja kallar á oss, kallar á efni 
vor til styrktar trúboðunum, kallar á börn vor sem fíytjendr 
fagnaðarerindisins. Guð kallar á oss og biðr oss að gefa þaö 
bezta, sem vér eigum til, eins og hann gaf það bezta, sem 
hann átti til, sinn eingetinn son. Maðr nokkur var að kveðja 
son sinn, er lagði á stað sem trúboði í fjarlægt land ; kiökkr 
var hann í hjarta, tár voru á hvörmunum, en hann sagöi 
glaðr : .,Gg á ekkert of dýrmætt til aö gefa guöi“. 

En svo áríöandi sem bœnir Önnu og heyrn Samúels eru 
fyrir heiðingja-trúboðið, þá er hið sama engu síör ómissanda 
kristninni sjálfri heima fyrir. Guös orð er einnig sjaldgæft 
heima fyrir hjá oss. Guð er að kalla á oss. Hann hefir svo 
mikið starf með höndum. Hann þarf svo marga menn. 
Uppskeran á akri guðs ríkis er mikil, en verkamennirnir fáir. 
Guð hefir gefið kirkjunni heilagan anda sinn til að leiða hana 
til afar umfangsmikils verks. Hin kristilega og kirkjulega 
starfsemi verðr æ fullkomnari og yfirgripsmeiri, og um leið 
fæst starfssviö fyrir fleiri og fleiri menn. Guðs verk á nú aö 
vera í allra höndum. Guð er að kalla á karlmennina og 
drengina, en ekki þá eina, heldr líka konurnar og stúlkurnar. 
Lengi var konunni lítið verk ætlað í kirkjunni; en nú er sá 
misskilningr horfinn. Á konuna er kallað ekki síðr en karl- 
manninn. Og oft heyrir hún betr en hann, þegar drottinn 
kallar. Hún fer líka út í heiðnu löndin. Og hver getr lýst því 
hugrekki, sem konurnar sýna í því starfi. Þær kenna börnum 
heiðingjannajþær lækna ;þer hjúkra; þær kenna systrum sfnum 
að þekkja frelsarann og lifa í hreinleik og helgan. Og heima 
fyrir í söfnuðunum hafa þær hlotið sinn skerf af starfinu. 



Annaö aðal-verk kirkjunnar er konunum aö mestu leyti faliö 
einum, en þaö er líknarstarfiö. Þaö verk fær nú æ meiri 
viðrkenning og er álitiö engu þýðingarminna en hitt aöal- 
ætlunarverk kirkjunnar: prédikan orðsins. Margar hinar 
lireinustu og helgustu konur gefa sig nú algjörlega við þessu 
starfi, læra til þess, vígjast til þess í Jesú nafni, aö vera líkn- 
andi sendiboðar drottins til hinna sjúku og sáru, föllnu og 
týndu. Til margra hluta annarra kallar guð á komtrnar og 
stúlkurnar. Guö kallar á þær til aö kenna. Guö kallar á 
þær til aö syngja. Guö kallar á þær til að vera ljós og líknar- 
englar í söfnuöunum. 

Og hve hátt og skýrt skyldi þá ekki drottinn kalla á 
karlmennina fullorðnu og drengina uppvaxandi að gjörast 
þjónar hans og erindsrekar. Ó, Samúel ! Samúel ! heyrir þú 
ekki, aö drottinn er að kalla? 

Og svo hugsa eg aö síðustu um vorn cigm sérstaka, fá- 
menna kirkjulega félagskap, hugsa um oss sem vestr-fslenzka 
kirkju. Guö komi til meö oss! Ástand vort er ekki glæsi- 
legt. Er fjarstœöa aö líkja því við ástand Gyðinga á því 
tímabili, sem frá segir í textanum ? Orö guös er sannarlega 
sjaldgæft vor á meöal Vestr-íslendinga, svo sjaldgæft, aö ekki 
nema dálítiö brot af þjóöflokki vorum í þessu landi nýtr guös 
orös og sakramenta og hefir kirkjulegt líf sín á meðal. Margt 
af fólki voru er falliö frá guöi og barnatrú sinni á frelsarann. 
Starfsmennirnir eru fáir; prestaskortrinn svo mikill, aö það er 
alveg grátlegt fvrir alla kristilega sinnaða menn. Og þaö 
sem þó er verst af öllu : Hofní og l’íneas hafa ekki verið 
óþekktir vor á meðal. Vestr-íslenzka kristnin vor er eins og 
Anna ; þola verðs hún íyrirlitning fyrir það, hve fáa ht'm á 
synina. Svo sem engir af hinum ungu og hér uppöldu íslend- 
ingum hafa gengiö henni í sonastað sem prestar. En kirkju 
vorri hefir líklega verið sjálfri um aö kenna Hún hefir ekki 
leitað jafn-harmþrungin og heittbiöjandi eins og Anna til 
drottins og grátbeöið guð aö gefa sér sonu. Ef til vill er guö 
einungis að bíða eftir því, að vér biðjum, láta oss finna svona 
sárt til starfsmanna-skortsins til aö kenna söfnuöunum aö 
koma til hans með hjartalagi Önnu og biðja hann ásjár. Eg 



T H ^ 

1 5 5 

hcld vor einasta hjálp sé nú fólgin í samtaka bœnum til guSs, 
heitu og hjartanlegu ákalli til drottins út um alla söfnuSi 
vora. Hann hefir sjálfr lagt svo fyrir, aö kristnin skuli biöja 
sig um aö senda menn til kornskerunnar. Kristni vor, þessi 
vcika vestr-íslenzka kirkja, þarf öll sameiginlega aö falla fram 
fyrir drottin og grátbiðja hann í þessari stóru neyð, presta- 
skortinum. Kirkja vor þarf aö koma fram fyrir drottin meö 
móöurlegar tilfmningar eins og Anna, og biöja eins og hún og 
vinna samskonar heit og hún. Þá mun drottinn bœnheyra 
oss eins og hana, og vekja oss upp unga menn, sem heyra og 
hlýða eins og Samúel. 

En svo megum vér þá sjálfir ekki gleyma því, aö sjá 
hinum ungu inönnum, sem guð gefr oss, fyrir réttu kirkjulegu 
uppeldi. Samúel ólst upp í ,,bústað drottins". Og svo 
framarlega sem vér viljum vænta góðs af ungmennum vorum 
og tryggja oss og kirkjunni starf þeirra í framtíöinni, veröum 
vér aö ala þau upp í ,,húsi drottins", kenna þeim þegar í 
œsku aö þjóna guði í kirkjunni, og sjá þeim fyrir menntan, 
þegar þau þroskast, á skólum vorrar eigin kirkju og í anda 
vorrar eigin lútersku trúar, svo þau fyrir þessi og þvílík áhrif 
veröi viö því búin aö svara, þegar drottinn kallar, og segja 
meö Samúel: ,,Tala þú, drottinn, því þjónn þinn heyrir. “ 

Öll tímanleg og eilíf velferö er í rauninni komin undir 
því, að maör heyri hina guölegu rödd í tilverunni og hlý'öi 
henni. Sérstaklega er gæfa manns undir því komin, aö maðr 
heyri og hlýði, þegar guð kallar á mann og býör manni aö 
helga líf sitt og krafta Kristi og kirkju hans. Og til þess er 
guö nú aö kalla á yör, kæru tilheyrendr! Guö er að kalla á 
yðr, ungu menn! Guö kallar á yör að koma til hjálpar 
löndum yöar, og koma fljótt! Guö er að biðja yðr að gefa 
sér hjörtu yðar og höfuð og hendr! Guð er að kalla á yðr og 
biöja yðr að gjörast þjónar Jesú Krists og prestar kirkjunnar. 
Engin vegsemd er eins mikil og sú virðing, er guö sýnir oss 
syndugum meö þessu kalli sínu. Ungu menn! hlustið— 
heyrið — drottinn er aö kalla! Rís upp, ungi íslenzki maör ! 
Drottinn þarf á þér aö halda. Drottinn vill finna þig. Drott- 
inn vill senda þig. Hlýð þú honum í Jesú nafni. 



156 


Foreldri! biöjiö með Önnu, og beriö börnin, sem guð 
gaf yðr, til guðs, og ,,ljáið honum þau alla æfi“, eins og hún 
komst að orði. Ekkcrt er svo dýrmætt, að það sc of gott til 
að gefa guði. Guð faðir gaf oss soninn sinn ; gefum guði 
syni vora. 

Synir! gangið í samfélag og samvinnu með syni guðs 
til að frelsa synduga menn og yðr sjálfa frá glötun. 

Ó, himneski faðir! Heyr þú fyrirbœnir vorar fyrir 
kirkjunni vorri vestr-íslenzku : 

,,Æ, bœt hennar þungbært mœðu-mem 
og margan þinn slíkan lærisvein 
sem Jóhannes, — hennar sorg að scfa,— 
í sonar stað henni virztu gefa. ‘ 1 

I Jesú nafni. Amen. 


Ilvers þarf bandalagið helzt? 

Rltgjörð eftlr l. .|.,lesin j't bandalngsþingi að Garðar, N'.-I)., 27. Júní slðastl. 

Aðr en þessari spurning er svarað finnst mér nauðsynlegt 
að gjöra sér grein fyrir því, hver er eða ætti að vera aðal-til- 
gangr þessa litla félagskapar; því fyrsta skilyrðið fyrir því, að 
nokkurt félag geti lifað og þroskazt, er að það hafi eitthvert 
ákveðið markmið og allt starf þess stefni að því. 

Hver er þá aðal-tilgangr bandalagsins ? Fyrst og fremst 
það, eftir því sem mér skilst, að aðstoða kirkjuna og sunnu- 
dagsskólann í því að halda unglingunum viö kirkju sína og 
gjöra þá að lifandi og starfandi meðlimum hennar. Banda- 
lagið ætti því sífellt að hafa þaö hugfast, að það er ekki sjáll- 
stœtt félag út af fyrir sig, heldr lítil grein af söfnuði sínum. 
Byrðar safnaðarins ætti bandalagið að gjöra að sínum byrðum 
og velgengni hans að sínu ánœgjuefni. 

Hvað verðr nú gjört til þess að samvinna geti tekizt með 
kirkjunni og bandalaginu ? Báðir málspartar verða að leggja 
til sinn skerf. Bandalagið verðr svo sem þegar er sagt að 
taka þátt í starfi og kjörum safnaðarins — með því að styðja 
að kirkjugöngu, meðal annars og allra helzt með því að gefa 
þar sjálft gott eftirdœmi; hafa það um hönd á fundum sín- 



um, er íremr hœni meðlimina aö kirkjunni en fæli þá frá 
henni; veita söfnuöinum fjárstyrk eftir megni og þörfum hans 
o. s. frv. En á hinn bóginn verör söfnuörinn að viörkenna 
og meta tilgang bandalagsins og sýna því dálitla hluttekning í 
starfi þess. Sízt er uppörvun fyrir unglinga, sem mestmegnis 
mynda þennan félagskap, að finna til þess, aö eldra fólkiö í 
söfnuðinum nálega fyrirlítr hann. Eg hefi í fleirum en einum 
söfnuði verið á ,,opnum“ bandalagsfundum, sem haldnir hafa 
verið einu sinni á ári og vandaö hefir verið til eftir beztu föng- 
um, og allir þangað boðnir velkomnir, en boðiö var að 
eins af sárfáum þegiö utan meölimanna sjálfra. 

Annað markmið bandalagsins ætti að vera það, að gjöra 
meðlimi sína, ungmennin, er það safnar að sér undir eins 
eftir ferminguna, aö nýtum og góðum meðlimum hins borg- 
aralega mannfélags. Þaö verör því að finna til þeirrar miklu 
ábyrgðar, er í þessu tilliti á því hvílir, gagnvart ungmennun- 
um. Því það á aö hafa áhrif á félagskapar-smekk þeirra, 
enda gjörir það vissulega aö meira eöa minna leyti. Með því 
einu móti, að þessi smekkr sé réttr, hreinn og næmr, getr 
bandalagið varnað unga fólkinu frá hinum óhreina og skað- 
væna félagskap, sem því tniðr er of mikið til af allt í kring 
um oss. En þá verðr líka bandalagiö sjálft að vera þannig, 
að sú meðvitund geti vaknað hjá þeim, er í það ganga, aö 
þetta sé fyrirmyndar-félagskapr og verk það, sem það er aö 
vínna, þess vert aö eyða kröftum sínum í þarfir þess. Eélagiö 
sem heild verör að hafa áhuga á inálefni sínu og bera traust 
til sjálfs sín, ef það á aö lifa og dafna. Unga fólkið verör 
einnig að finna til þess, að þaö er hér að grœða eitthvað 
sjálft, er að verja tíma sínum að minnsta kosti cins vel og 
þaö gæti gjört í nokkrum öðrum félagskap,— að það er auk 
þess að njóta gleði eöa skemmtana, sem öllum, en ekki síxt 
unglingum,er nauðsyn á,-—að það grœðir í þekkingarlegu eða 
menntalegu tilliti jafnframt því, er það andar þar stöðugt að 
sér heilnæmu trúarlofti. 

Með engu móti er auöveldara að vekja áhuga hjá ein- 
staklingunum fvrir því eða því málefni en með því að gjöra 
þá sjálfa að starfandi meðlimum. Því finnst mér nauðsynlegt 



sérstaklega í svona löguöum félagskap, sem samanstendr aÖ 
svo miklu leyti af ungmennum, mörgum kjarklitlum og ó- 
framfœrnum, og meö mjög litlu sjálfstrausti, aö hinir eldri veiti 
cinkum þeim vinalega og bróöurlega athygli og sýni, aö þeir 
meta þá sem þarfa og starfandi meðlimi. Enginn meðlimr 
er að ætlan minni svo, aö hann geti ekkert hjálpað félaginu 
annaö en það aö greiða gjald sitt, ef hann að eins sjálfr trúir 
því,aö hann geti nokkuö. Ogsannfœrö er eg um það, að eng- 
inn leysir svo neitt starf af hendi af bezta mætti, að hann ekki 
grœði á því sjálfr. Þannig getr enginn boriö fram á fundi 
gott kvæði eða góðan lesmálskafla án þess áðr að hafa kynnt 
sér það sjálfr, sem hann þó að líkindum ekki myndi hafa 
gjört ella, og hefir hann þá sjálfr ekki grœtt minnst. Sé það 
ekki þess virði að eyða tíma í að kynna sér það eða undirbúa 
sig til að bera það fram, þá er það vissulega ekki frambæri- 
legt á fundi. Þótt ekki sé nema að láta í fám orðum skoðan 
sína í ljósi félagsmálum viðvíkjandi, þá er það eigi lítill gróði 
fyrir þann, sein það gjörir. Margir helztu rœðuskörungar 
heimsins hafa kvartað yfir því, að eitthvað það erviðasta, sem 
þeir hafl tekizt á hendr, hafi verið það, aö skýra í fyrsta sinn 
frá skoðan sinni í heyranda hljóði almennings. En með þessu 
brutu þeir ísinn. Og svo má enn verða. Hinir eldri verða 
þess vegna að gá að því, að einuröarlaus og óvanr unglingr, 
sem skjálfandi stendr upp á fundi í fyrsta sinn til að láta opin- 
berlega skoðan sína í ljósi, getr ekki klætt hngsanir sínar í 
svo fagran búning sem vanr rœðumaðr, og getr verið mjög 
auðvelt að gjöra slíkt viðvaningstal hlœgilegt í augum fundar- 
ins. En hugsum oss, fn er áhrif það muni hafa á unglinginn og 
fleiri. Það, sem að er hjá unglingi, er kemr fram á banda- 
lagsfundi, ætti að benda honum á án þcss aö tilfinningar hans 
væri særðar.— Bandalögunum ríör umfram allt á því, að hlýtt 
kærleiksband tengi saman meðlimi þeirra og þeir taki innileg- 
an þátt hver í annars störfum. 

Eins og allir vita, sem nokkuð eru bandalögunum kunn- 
ugir, eru fundir þeirra þrennskonar:—trúmálafundir, mennta- 
málafundir og skemmtifundir eða starfsmálafundir. Nöfu 
þcssi sjálf bcnda á starfssviö fclagsins. En nöfu þcssi eru 



ínjög víötœk. Bókmenntaheimrinn t. d. er afar stór, og vér 
verðum aö koma með smáúrvöl þaðan til að bera fram á 
menntamálafundum vorum. Því minna sem bókmennta- 
brotið er, sem frain skal boriö, því meiri vandi er að velja það 
svo, að það geti orðiö að sem mestum notum. Allr sá fróð- 
leikr, sem á að hafa verulega menntalegt gildi, verðr að vcra 
í samhengi. Sundrlausir fróðleiksmolar eru ekki menntun. 
Góð kvæði, tekin af handahófi og lesin, geta verið ágæt í 
sjálfu sér ; en ekki finnst mér þau þannig um hönd höfð muni 
hafa jafn-mikið menntalegt gildi eins og ef aö eins einn rithöf- 
undr væri tekinn fyrir í senn, ágrip gefið af æfisögu hans, 
sýnishorn af því, er eftir hann liggr, borin fram, og svo ef til 
vill frjálsar umrœður um ritverk hans á eftir. Eg tek þetta að 
eins sem dæmi. Það, sem eg hér á við, er það, að hver fundr 
fyrir sig ætti helzt að vera helgaðr sérstöku efni, eða jafnvel, 
að nokkrir fundir í samfellu tœki slíkt sameiginlegt efni fyrir, 
í stað þess eins og víða tíðkast að hrafla hinu og öðru alveg 
sundrleitu saman á þann og þann fundinn. Með því móti 
gæti fundirnir orðið til verulegrar uppbyggingar. En til þess 
að þetta geti tekizt þurfa prógröinm fundanna að vera mjög 
vandlega fyrirhuguð af þar til kjörnum nefndum ; og er auð- 
sætt, að þetta er mikið verk og að það er mikill vandi, sem á 
nefndum þessum hvílir. 

I bandalagi voru í Winnipeg eins og víst mörgum öðrum, 
sem mér er ekki cins kuunugt um, hefir margt komið fram á 
fundum, sem mjög er fróðlegt í sjálfu sér. En mikið vantar 
á, að nokkuð af því hafi orðið oss eins minnisstœtt á eftir eins 
og þau hin mjög svo frœðandi ágrip af forn-íslenzku ritverk- 
unum, sem þar hafa verið borin fram á fundum. Auðvitað er 
það, að slíkt verk hefir kostað mikla fyrirhöfn. En það cr mér 
óhætt að segja, að þetta verk hefir borið mikinn árangr í 
menntunarlegu tilliti fyrir þá, sem þcss hafa notið ; þvf þar 
höfum vér fengið samstœða fróðleiksheild ; svo vér ættum nú 
fyrir bragðið að hafa talsvert ljósa hugmynd um hinar forn- 
íslenzku bókmenntir, sem flestu unga fólkinu voru nálega 
ókunnar áðr. 

Eg hefi sagt þaö, sem eg ætlaði að segja viðvíkjandi 



menntamálafundunum. Um skemmtifundina þarf ekkert að 
segja. Þeir eru ef til vill bezt sóttir af öllum fundum vorum, 
hvort sem það er nafninu að þakka eða einhverju ööru. En 
oft hafa menn fundið til þess, að þetta er þvert á móti með 
trúmálafundina. I þeim bandalögum, sem eg þekki nokkuð 
til, eru þeir yfirleitt lakast sóttir. Iiver er ástœðan? og hvað 
er unht að gjöra til að bœta úr því ? 

Eg ætla ekki að reyna til að svara því, en vonast til þess 
af einhverjum öðrum mér fœrari. 

-í—=o<>c~«;- 

THE ILLUSTRATED HOME JOURNAL cr cnn á íerðinni — máu- 
aðarritið, sem Louis Lange Publishing Co. í St Louis, Mo., gefr út. Pað er 
nú sjö ára, og ávallt jafu-vandað bæði að efni og ytra frágangi. Efnið er mjög 
margbreytilegt, og undantekningarlaust ræðr þar kristilegr trúarandi. Mynd- 
irnar margar og prýðilegar — af mei*kum mönnum samtíðarinnar eða fyrri 
alda, húsum, bœjum, stöðum o.s.frv. Argangsverðið er að eins $1.00. Jóla- 
lúað þessa árs kemr með hér um bil 70 myndir, þar af fjórar, sem taka yfir heil- 
ar—stórar—blaðsíður Ur því blaði er þýdd greinin í þessu nr.i ,,Sam.“ um 
Betlehem.— Sem flestir landar vorir, er skilja ensku, ætti að vera kaupendr og 
lesendr þessa ágæta tímarits. 

GJAFIR í SKÓLASJÓÐ [úr Breiðuvíkr-söfn. í N.-ísl.J: Stefán Þórarins- 
son, $4; Baldvin Jónsson, Mart. Jónsson og Jón Ilildibrandsson, $1 hver; Jóu 
Björnss., Sigrsteinn Halldórss.. Björn J. Skaftason, Þorgerðr Jónsd. og Mrs. 
Sigr. Oddleifsson, 25 cent. hvert. — Samtals $8.25. 

TIL SAFNAÐA KIRKJUFÉLAGSINS. 

Eg vil leyfa mér að benda söfnuðum kirkjufélagsins á tvær samþykktir, er 
gjörðar voru á síðasta kirkjuþingi: 1 • ,,Að skýrslur þær, sem söfnuðirnir eiga 
árlega að senda skrifara kirkjufélagsins, sé bundnar við almanaksárið og sendist 
skrifara f y ri r 1. J anúar ár hvert. “ 2) ,, Að skrifarahverssafnaðar í kirkju- 

félaginu sé gjört að skyldu að tilkynna skrifara kirkjufélagsins nöfn og pósthús 
embættismauna safnaðarins undir eins eftir hvern safnaðar-ársfund. “ — Með 
tilliti til þessa skora eg bróðurlega á skrifaraua í öllutn söfnuðum kirkjufélags- 
ius, að tilkynna mér TAFARLAUST nöfn embættismaDnanna. Muu eg þá um 
hxl senda hverjum söfnuði preutuð skýrsluform, sem embættismennirnir eiga 
að fylla út og senda mér svo aftr að vörmu spori. 

Minneota, Minn., U.S., 12. Des. 1902. 

BJÖRN B. JÓNSSON, skrif. kirkjufél. 

Ur. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir ,,Sameiningarinnar“. 

,,VERÐI LJÓS!“— hið kirkjulejía uiánaðarrit þoirra séra Jóns Holgasonar oí; Haralds Níels- 
sonar í Reykjavík—til sölu í bókaverzlan II. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

,, EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skeninitileí'asta tíuiaritið á íslenzku. Ritjíjörðir, mynd- 
ir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst lijá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. ( 1. 
,,lSAFOLD 1 ’, lanfí-niesta blaðið á Isíandi. kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
S1.50. H. S. Bardal, 557 Klgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 


,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskólablaðið ,,Kenn- 
arinn" fylgir með ,,Sam.“ í hverjum mánuði. Ritstjóri ,,Kennarans“ er séra N. Stein- 
grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Aryangsverð bcggja blaðanna að eins Si; 
greiðist fyrirfram,— Skrifstofa ,.Sam.“: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, Canada,- 
IJtgáfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Fkiðrik J. Bergmann, ólai r S. Þorgeirsson, 
Bjökn B. Jónss.on, N. Steingrímr Þokláksson. 


i 3 rentsmiðja Löybergs. — Wiunipeu. 





